પરતસેવા-પાતિકા ન'. ૧. 


ન્યલ્યાગ્રહ 
તેના 


અર્થ અને ઉપયોગ 


“કન. 5 સિ ૂૂન-ડ- મ 


સત્યં ૧૪ । ધર્મે ત? । સત્યમેવ ઝવતિ । લત્માન્ઞાસ્ત 
ઝે ધર્મ: । એ ઉપનિષદ અને મનુનાં વચતે। સત્યાગ્રહનું 
વૃણુ આપે છે. પરમ ભડત પ્રલ્હાદ, અને મહારાણી 
[બાઇ અને સત્યવાદી હરિશ્રદ્ર રાજન, પ્રાચીન 
ના સત્યાત્રડીઓ છે. પરતુ સત્યાગ્રડ એટલે 
ખને સત્યાગ્રહી કેણુ હોઇ શકે તે સબધી 
ર્‌ કરવાની જરૂર છે. 
સત્યામહ એટ્લે શુ? 
“હું એક અમર જીવાત્મા છુ. શરીર, વાણી 
મન, વિશ્રતેો અનુભવ લેવાં ' માટેનાં મારાં 
॥રે। છે. જેવો જીવાત્મા મારામાં છે તેવોજ' 


જીવાત્મા સધળાં મનુષ્યો અને ભૂત પ્રાણીઓમાં 
છે, માટે ઝાત્મન: પ્રતિવૂ-૭ાનિ પરેમ્તો ન સમાત્રત્‌ । 
“શે નીતિવાકય પ્રમાણે જે વર્તણુક મૂતે પસદ ન 
હોય તે કોધપણુ જીવ તરક મારે ચલાવવી નહિ. 
'મારે સધળો જવો પ્રત્યે સદા; સર્વથા અને 
સર્વત્ર સારા ચવુ અને સધળા જીવોનું સદા, 
સર્વથા અને સર્વત્ર સાર્‌'જ કરવુ.” આવી ભાવના 
અને જવન તે જીવદદિએ સત્યામ્રહ છે. 

વિશ્વના પિતા પરમાત્મા સર્વસ, સર્વવ્યાપક 
અને સર્વશક્તિમાન છે. માટે જે કામ તેમની 
સમક્ષ ન કરી શકાય તે કદી, કેઇપણુ સવયેગેમાં 
કરવુ' નહિ; જે શખ્દ્દો તેમની સમક્ષ ન બોલી 
શકાય તે કદી; કેઇપણુ સવેોગે(માં બોલવા નહિ; 
જે વિચારે તેમની સમક્ષ ન કરી શકાય તે કદી, 
ક્રાઇપણુ સયેોગોમાં કરવા નહિ. ફૈશ્વર: સવમૂલાનાં 
ઇશ્રેશેડઝુન તિણીલે | પરમાત્મા સો ભૂતપ્રાણીના 
હૃદયમાં વિરાજ રહ્યા છે માટે સાની સાથે, સદા, 







મગલ વિઘપઠ પ્રણય 
| 12 ૧૫ી(સિટ વિમામ ] 
[શર /0૬2 દ 
ણતુંતમ અ્ામાટે 


મિથ 6૦૯૨ 


૩૩ 


સર્વથા અને સરવંત્ર પ્રેમભાવે, અક્રેધભાવે, 
અભયભાવે, અમરભાવે અને સત્યશ્ાવે વતનું. 
“બન્તરાત્માના અવાજ એજ પરમાત્માના અવાજ 
છે, માટે ગમે તેવા ન્નેખમે પણુ તે અવાજ 
પ્રમાણેજ ચાલવુ. આવું જવન એ અધ્યાત્મદછિએ 
અથવા પ્રભુદણિએ સત્યાગ્રહ છે. આ જવનમાં 
વ્યડિતજવન, ગ્રહજીવન, સામાજક જીવન અને 
શહેરી જીવનને પણુ સમાવેશ થાયછે. જીવદષ્ટિએ 
તેમજ શિવદષ્ટિએ જવન એ પૂણ સત્યાત્રહ્જવન છે- 
સત્યાત્રહી કોણ હોઈ શાકે? 

જે મનુષ્ય પાતાને અમર આમા સમજે છે, 
પરમાત્માના અસ્તિત્વમાં માને છે, અને નીતિ, 
અનીતિ વચ્ચેનો વિવેક કરવા શડિતમાન છે, અને 
દરેક મતુષ્ય, દેશ અને પ્રશ્ન જેવુ' વાવે છે તેવુ 
લણે છે એમ જે સમજે છે તેજ મનુષ્ય સત્યાગ્રહી 
થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિએ પહોાંચવુ' એ અનેક 
જન્મોના અનુભવનું કૂળ છે. 


૪ 


અન્તરાત્માના અવાજની પરીક્ષા? 

દરેક સત્યાગ્રહી પોતાના અન્તરાત્માના અવાજને 
ગમે તે જેખમે માન આપવા બધાવેલે। છે, પરતુ 
તે અવાજ અન્તરાત્માનોજ છે કે કેઈ અદરની 
કામનાનેો છે તે પારખવા શિખવાની જરૂર છે. 
અન્તરાત્માના અવાજમાં અસત્ય, અનીતિ, હિ'સક- 
વૃત્તિ, ધિડકારભાવના અને મિથ્યા અભિમાન હોઇ 
શકે નહિ. જેમાં આમાંનું એક પણુ હોય તે 
અન્તરાત્માનો અવાજ નથી. ને પોતાના અન્તરાત્માને 
અવાજ પારખી શકે નહિ તેણે સત્યાગ્રહી થવાનુ' સાહસ 
ખેડવુ' નહિ. 

સત્યાસહનુ ક્ષેત્ર? 

સત્યાગ્રહનું ક્ષેત્ર વિશ્વના જેટલુજ વિશાળ છે. 
દરેક સમજુ મનુષ્યે પ્રયમ તે! પોતાનાં શરીર, વાણી; 
મન અને અહકારની સામે સત્યાગ્રહ શર્‌ કરવાને છે. 


આવા સત્યાત્રહને પ્રાચીન કાળમાં તપ કહેવામાં 
આવતું હતુ. 


પ 
રેવટ્દિગમુસ્પ્રાસપૂઝન શોત્માર્ગવમ્‌ । 


ત્રણચયતરિંતા ચ શારીદ તપ ઝરવતે ॥ ઉમ. પીતા ) 
દેવ, દિજ; ગુરૂ અને જ્ઞાની પુરૂષતી પૂત્ત કરી, 
આરેગ્યવિધાના નિયમો પ્રમાણે પવિત્ર રહી, શરીરને 
વિનયશીલ બનાવી, શરીરની જડતા અને આલસ્યને 
ત્યાગ કરવો, બ્રહ્મચર્ય પાળી શરીરની કામજત્તિના 
નિગ્રહ કરવો અતે અહિસાથી શરીરતી કેઇપણુ 
જવને ૬ઃખ દેવાની વૃત્તિનો નાશ કરવો એ શરીરનુ 
તપ છે.--શરીર્‌ની સામે સત્યામહ છે. 
અન્દર વાવવં સત્ય પ્રિયદ્િલિ અ યત્‌ । 
સ્વાષ્યાયાગ્વસન અવ વારમચં તપ ૩સવતે ॥ (મ. મીતા) 
સાંભળનારને ઉદ્દૂ્ગ ઉત્પન્ન ન કરે એવુ) સત્ય, 
પ્રિય અને હિતકર વચન ખોલી, વાણીમાંથી અસત્ય, 
કટુતા, અને* હિ સકજત્તિનો ત્યાગ કરવે। અને દેશકાળ 
અને સ્થિતિને અનુકૂળ અને આત્મકલ્યાણુકર 
પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી, વાણીને સદુપષ્રોગ કરવો 
એ વાણીનું તપ છે.--વાણીની સામે સત્યાગ્રહ છે- 


દ 
સન:પ્રતાર: સામ્યત્વ નાનમાત્માવિસિથર: । 
માવસંસુરિસ્તિતત્તવો માનલમુસ્નતે ॥ ( મ. મીતા ) 
મનની પ્રસન્નતા, સામ્યતા, માન (એકાગ્રતા ); 
પન્દ્રિયસહિત મનને નિગ્રહ અને ભાવનાની ગુદ્ધિ 
રાખી, મનનો મેલ; જડતા, ચંચળતા અને વિકાર્‌- 
વૃત્તિના નાશ કરવો એ મનનું તપ છે.--મન 
સામેને સત્યાગ્રહ છે. 
આત્તાપમ્ચેન સવત્ર સમ પર્નતિ યૉડઝુન । 
સુ વા યર્‌ વા છુ: સ ચોમી પરતો સત: ॥'(મ.પત) 
સુખમાં તેમજ ૬ુઃ ખમાં જે મનુષ્ય પોતાતુજ 
દૃણાન્ત લપ્નતે વર્તેછે એટલે કે જે વતનથી પોતાને 
દુ:ખ થાય તેવું વતન કે॥ઇ પણુ જવ પ્રતયે ચલાવતો 
નથી અને જે જતના વતનથી પોતાને સુખ થાય 
'તે નનતનું વર્તન સધળા જવો પ્રત રાખેછે અને 
સૈ પત્યે આત્મભાવના રાખેછે તેજ ભગવાનને મન 
યોગી છે. આ અહંકારનું તપ છે.--અહકાર્‌ની 
સામે સત્યાગ્રહ છે. 


્ 


સામાજીક ખરાબ રૂઢીએ જેવી કે કન્યાવિક્રય, 
વર્વિકરય, બાળલમ, ૬હલમ, અને ડ્દ ખહારની 
એજલ કાઢી નાંખવા, જ્ઞાતિવરા, અને વર્ણાશ્રમ- 
વ્યવસ્થામાં સુધારણા કરવા, અન્ત્યજ વગને ઉદ્દાર 
કરવા અને સ્ત્રી અતે મજુર વગંની સ્થિતિ સુધારવા 
યથાશક્તિ ચાલુ પયત્ન કરવો અને માર્ગમાં આવતાં 
દુ:ખે! સહન કરવાં તે સામાજીક રૂઢીએ અને રીવા- 
જેની સામે સત્યાગ્રહ છે. 


વેપાર; રોજગાર અને નોકરીમાં સત્ય, પ્રમાણિકતા, 
અને અમુક ટડકાનોજ નક્‌ફો લેવાનો નિશ્રય દાખલ 
કરવા, અને સ્વદેશની ગરીબી એઇ કરવા, સ્વદેશી 
વેપાર, હત્રર અને ઉધોગને ખીલવવા સ્વદેરી વસ્તુ- 
નોજ ઉપયોગ કરવો! અને માત્ર નિરૂપાયેજ વિદેશી 
વસ્તુ વાપરવી એ હાલના વાણિજ્યની સામે 
સત્યાગ્રહ છે. 

ખોટા વહેમો દૂર કરવા, દેવધતને! સદુપયોગ કરવો, 
સર્વ ધર્મને પ્રભુપ્રાપ્તિના માર્ગો સમજી પોતાનો ધમં 


હ 


પાળી, સૈ ધર્મને માન આપવુ, આળસુ, અન્નાની, 
અને ધર્મને નામે ધધે કરતાર્‌ સોધુ, સન્યાસી, 
આચાર્ય અને મહતોને ધાર્મિક પુરૂષા નહિ ગણુવા, 
સશકત ભિખારીઓને દાન નહિ આપવું એ હાલની 
ધા્મિક સ્થિતિની સામે સત્યાગ્રહ છે. 
# મતવુષ્ય નતિતી સ્તતત્રતાનો ખોટી રીતે નાશ 
|| કરનાર રાજ્યકાયદા અને રાજ્યનીતિમાં આપખુદી દૂર 
[ કરવા ન્યાય પુરઃસરને। યથાશક્તિ ચાલુ પ્રયતન કરવે 
| અને તેવા પ્રયત્ન માટે ગમે તેવા દુ:ખનુ' સહન કરવુ, 
₹ એ રાજ્યત-્ર સામે સત્યા્રહ છે. 
ટુ'કામાં જ્યાં જ્યાં અન્યાય, અસત્ય, અનીતિ હોય 

ત્યાં (યાં ન્યાય, સત્ય અતે નીતિ લાવવા યથાશક્તિ 
પ્રયત્ન કરવો! અને તેને માટે જે દુ:ખ આવી પડે તે 
હિમ્મતપૂર્વક સહન કરવુ એ સત્યાગ્રહનું ક્ષેત્ર છે. 

ક પંરતુ મુખ્ય મુદાની વાત તો એ છે કે જેણે પોતે 

પોતાનાં શરીર્‌, વાણી, મત અને અહ કારની સામે સત્યા- 
તરહ કરેલો નથી તેનાથી સામાજીક, ધાર્મિક, રાજકીય 








બ 


"ણણ 


કરે વાણિજ્યની અવ્રોગ્ય રૂટઢીઓ સામે સત્યાગ્રહ થઈ 
શકવાનો નથી. માટે પ્રથમ તો દરેક ભાવી , સત્યાગ્રહી- 
એ પોતાની સામે સત્યામ્રહ કરવાના છે. શરીર, વચન, 
વિચાર અને અહકારનો નિમહ કર્યા વિતા કોધ્પણુ 
મનુષ્ય કાઇપણુ સંસ્થામાં દાખલ થવાથી કે કોઈપણુ 
પ્રતિજ્ઞાપત્ર પર સહી કરવાથી સત્યાગ્રહી થઇ શકતો 
નથી, તેમજ કેધપણુ મહાન્‌ વ્યડિત તેતે એકાએક 
સત્યાગ્રહી બનાવી શકતી નથી. 
પાશુપતાન્જ્* 

પાશુપતાસ્્ર એ શિવજનું અસ્ત્ર છે. તે ગમે તેને 
મળતું નથી. ગમે તે માણુસ તેનો ઉપયોગ કરી શકતો 
નથી. તે અસ્ત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે અર્જીતે કેટલાં વર્ષો 
સુધી તપશ્ચયાં કરી હતી, અતે અર્જીતત જેવા નરને 
પણુ તપશ્ચર્યા કર્યા પછી પણુ પાતાના બળની અને 
નીતિની પરીક્ષા આપવી પડી હતી. શિવજીએ 
કિરીટા્જીનને। વેશ લઇ અર્જુને તપાસ્યે। હતો! અને 


શ 


'પછી પાશુપતાસ્ર આપ્યુ હતુ. સતયાગ્રહે એ ચાલુ 


3૧૦ 


જમાનાનું પાશુપતાસ્ત્ર છે. તે ગમે તેનં પ્રાપ્ત થઇ 
શકે તેમ નૃથી. જે હમેશાં પોતાના શરીર, પોતાની 
વૃત્તિઓ, પોતાના વિચારો, નુકસાનકારક ર્ટીએ 
વિગેરેની સામે સત્યાયહ કરી રહ્યે હોય છે, લટી રહા 
હોય છે તેજ સત્યાગ્રહાસ્ત્રનો ખીન્નની સામે ઉપયોગ 
કરી શકે છે. ચાના, કામવાસનાના, ખીડી તમાકુના, 
પાન સોપારીના; પરદેશી પોષાકના અતે ખીન્ન 
કેટલાક સ્વચ્છ દોના ગુલામો હોઇએ ત્યાંસુધી તે અસ્ત્ર 
હાથમાં પણુ ઝાલી શકાતું નથી અને કદાચ ઝલાય તે 
તેનો સદુપષ્રોગ તો થઇ શકતે।જ નથી. 
વિવેડની જરૂર્‌ છે? 

ખતીજવર્ગ, વનસ્પતિવર્ગ અને પશુવગતે જેમ 
વિકાસક્રમનો નિયમ લાગુ પડેછે તેમ તે મનૃષ્યવર્ગને 
પણુ લાગુ પડે છે. અતે ખનીજવર્ગ, વનસ્પતિવર્ગ 
તથા પશુવર્ગમાં જેમ વિકાસક્રમની સીટીનાં જીદાં 
જુદાં પગથીયાં છે તેમ મનુષ્યન્નતિમાં પણુ છે. દરેક 
મનુષ્ય આ સીહીના એકજ પ્રગથીયા ઉપર્‌ ઉભેલો નથી, 


5૨ 


અતે તેની દરેકની શકિત, સમજ અતે સાધનો એકસરખદં 
નથી. આમ હોવાથી કોઈપણુ દિશામાં સત્યાગ્રહ શરૂ 
કરવા પહેલાં માણુસે વિવેકબુદ્ધિ વાપરવાની છે, માત્ર' 
_ગાડરીયા પ્રવાહમાં પડી પોતાને તેમજ ખીન્નને 
વિધ્વરૂપ થવાનુ' નથી. દરેકે પોતાની શકિત, સમજ, 
સાધતેો અતે પરિસ્થિતિને! વિચાર કરી કાર્ય 
માથે ઉઠાવવું જોઇએ, અને જ્યાં જ્યાં અતે ન્યારે 
જ્યારે પોતે ભૂલ કરેલી છે એમ જણાય એટલે તુરતઃ 
સુધારવી ન્ેધ્એ. પોતે ભૂલ કરેલી છે એમ ન્નણ્યદ 
છતાં તેજ દિશામાં હઠે કરી ચાલ્યા જવું એ સત્યાગ્રહ. 
નહિ પણુ દુરાત્રહજ છે. 
યથાશકિત એટ્લે ૨]? 

પોતાની શડિતિ, સાંધતે;, સમજ અતે પરિસ્થિ- 
તિની છેવટની હદ સુધી પ્રયત્ન કરવા તેનુ નામજ' 
યયાશડ્તિ પ્રયન છે. થોડી અડચણુ જણાય કે તુરત: 
પ્રયત્ત બંધ કરવો એ યથાશડિત પ્રયત્ન નથી. તેમજ 
હઉદખાર્‌ પગ ભરી ૬ઇ; શડિત સેવા અને પ્રયત્ન પણુ 


શર 

અધ કરવાં અથવા કરાવવાં એ પણુ યથાશડિત પ્રયત્ન 
નથી. બની શકે તેથી એછે પણુ નહિ તેમજ બની 
-શકે તેથી વધારે પણુ પ્રયતન નહિ તેજ યથાશક્તિ 
પ્રયત્ન છે. 
સત્યાચહુ અને અશગ્નન અને અપ્રતીડાર ચુદ્ધ* 

સત્યાગ્રહ અને અશસ્્ર અને અપ્રતીકાર યુદ્ધ 
(12૧551૫૦ 1દ0૩158110€€) વચ્ચે મોટે તફાવત છે. 
ક્રાઇપણુ ખરાબ કાયદા કે રૂઢી સામે કોઇપણુ સામાન્ય 
વ્યક્તિ ચાહે તો અશસ્ર અને અપ્રતીકાર યુદ્ધ કરી 
શકે છે; પણુ ગમે તે સામાન્ય વ્યકિત સત્યાગ્રહ કરી 
રાકતી નથી. સત્યાગ્રહનો સબધ આખા જવન સાથે 
છે. અશસ્્ અને અપ્રતીકાર યુદ્ધનો સબધ માત્ર 
અમુક કાયદા કે રૂટી પૂર્તોજ છે. સયાગ્રહ ધર્મયુદ્ધ છે. 
અશસ્ર અને અપ્રતીકાર યુદ્ધ એ રાજકીય ચળવળ 
'છે. સત્યાગ્રહનો અન્તિમ હેતુ પ્રભુમય જીવંન-અધ્યા- 
હમજવન છે. અશસ્ર અને અપ્રતીકાર યુધ્ધનો 
અન્તિમ હેતુ સુરાજ્ય કે સ્વરાજ્ય છે.. સત્યાત્રહમાં 


૧૩ 


સૌથી પ્રમાણુભૂત નેતા પોતાનાજ અન્તરાત્મા છે.. 
અશસ્ત્ર અને અપ્રતીકાર્‌ યુધ્ધમાં પ્રમાણુભૂત નેત! 
કાઇ એક અમુક મહાન વ્યકિત કે કોઇ કમીટી છે. 
સત્યાત્રહી કેઇપણુ કામ, સમજ્યા વિનતા કરવાની' 
પ્રતિજ્ઞા કદી કરતો! નથી. અશસ્ર અતે અપ્રતીકાર: 
યુધ્ધ કરનાર પોતાના નેતા ઉપર્‌ વિશ્વાસ રાખી તેવી 
પ્રતિજ્ઞા કરી શકે છે. માટે આ ફરક પ્યાનમાં રાખ-- 
વાની ₹રૂર્‌ છે. 
સત્યાગ્રહ અને મ્વરાજ્યવાદ, 

સત્યામહી જીવે! સ્વરાજ્યને માટે લાયક છે, 
તેઓજ તેનો સદુપયોગ કરી શકે છે, માટે સ્વરાજ્ય-- 
વાદની સાથે સત્યાત્રહતી જરૂર્‌ છે. શરીરનો અને ' 
આત્માનો જેવો સબધ છે તેવોજ સ્વરાજ્ય અને 
સત્યાત્રહતો સબધ છે. આત્મા વિના શરીર નકામુ 
છે; તેમજ શરીર વિના આત્મા પણુ કઇ અતુભવ. 
લઈ શકતો નથી. સત્યાગ્રહ વિના સ્વરાજ્ય સારી 
રીતે ચલાવી શકાતુ નથી તેમ સ્વરાજ્ય વિના સધળી. 


૧૪ 


(દિશામાં સત્યાત્રડે આચરી શકાતો! નથી. પણુ સમજ 
“વગરતા સ્વરાજ્યવાદ અતે સમજ વગરના સત્યાગ્રહથી 
'તો દેશને નુકસાનજ થવાનો સભવ છે, માટે ન્યાય 
“અને સતયપુરઃસરના સ્વરાજ્યવાદ અતે ન્યાય અને 
સતય પુરઃસરના સતયાત્રહતી એકસરખી જરર છે. 
ત્રણ વાસનાને ત્યાગ. 

ખર્‌ા સત્યાશ્રહી થવા માટે ત્રણુ મુખ્ય વાસના- 
એનો ત્યાગ કરવાની જરર્‌ છે. ભગવાન્‌ શકરાચાર્ય 
કહે છે કેઃ-- 
[જેદ્વાલનયા ગન્તો:, શાજ્વાસનયાડપિ વા । 
'છવવાલનયા સાને, યચાવત્ેવ ઝાયતે ॥ 

દેહવાસના, શાસ્્રવાસનતા અને લે।કવાસના હોય 
“ત્યાંસુધી ખરૂ અધ્યાત્મત્ઞાન થતું નથી. તેમ 
“આ ત્રણુ વાસનાઓ હોય ત્યાં સુધી ખરે સત્યાગ્રહ 
પણુ થઇ શકતો નથી. જે મનુષ્ય પોતાના શરીરને 
“ખમવા પડતા ત્રાસથી ડરે છે, જે મનુષ્ય દેશકાળ 
“અને સ્થિતિને પ્રતિકૂલ એવાં શાર્મવચનોને બાજુએ 


3૫ 


મૂકતાં ડરે છે અને જે મતુષ્ય બીનઅનુભવીં 
લોકોના મત અને ટીકાથી ડરે છે તે મતુષ્ષ સત્યાગ્રહ 
કરવાને લાયક નથી. ' સત્યાચરણુથી પોતાને તુકસાન 
થાય તે સહન કરી શકે પરતુ પોતાના કેઈપેણુ 
આચરણુથી સત્યને તુકસાન થાય તે જે મવુષ્ય 
સહન કરી શકતો નથી તેજ આ ત્રણુ વાસનાના 
પરિત્યાગ કરી શકે છે. 
સત્યાગ્રહી પ્રજાનું ભવિષ્ય. 

જે મનુષ્ય સત્યાગ્રહી થાય છે તે અમર યાય 
છે, નિર્ભય થાય છે, સદા, સર્વથા અને સર્વત્ર પ્રભુના 
રાજ્યમાંજ રહેનારો થાય છે. તેવીજ રીતે જે પ્રજામાં 
ધણા સત્યાત્રહી જીવા હોય છે તે પ્રનન પણુ અમર . 
બને છે; નિર્ભય બને છે; જગદ્‌્વઘ થાય છે, સવ 
શિરોમણિ બને છે અને સધળી પ્રશ્નઓમાં ચુરપદ 
ભોગવે છે. જે પ્રન્ન પાસે અધ્યાત્મવિઘા છે તેજ 
મજ સત્યાથ્રહી જીવોને જન્મ આપી શકે છે. કારષુ 
કે અધ્યાત્માવઘા પ્રમાણે જવન એજ સત્યાગ્રહી 
જવન છે. મનુષ્યને જેટલી આત્મવિલા પ્રાપ્ત થાય 


દ 


છે તેટલા પ્રમાણુમાં તે સત્યાગ્રહી થઇ શકે છે, 
સદભાગ્યે ભારતવપને પ્રાચીન ત્રડપિ, મુનિ, તીર્થ કર 
અને પેગબરોએ અધ્યાત્મવિઘ્યાના અપ્રતીમ વારસે 
આપેલો છે. ભારતનાં સતાનો જે આ વારસાને 
ઉપષ્રોગ કરશે અને દરૈક પાતાનાથી ખને તે દિશામ 
અતે બની શકે તેટલે સત્યાત્રહ શર્‌ કરશે તો બહુજ 
થોડાં વષમાં ભાર્તવષની સ્થિત બદલાપ્ન જશે, 
ભારત પોતાની પ્રાચીન સુધારણાના અને % 
અધ્યાત્મવિઘાનો સ્વાદ ખીજી પ્રજનએને ૨ 
અને જગત્‌માંથી પ્રજનન પ્રન્ન વચ્ચના દેષ« _ 
ખુનખાર લડાઇએઓને! હમેશન મારે અન્ત ૨ 
આવી ન્નતનો સત્યાગ્રહ શક્‌ કરવા-કાયમને 
શરૂ કરવા અમે અમારા વાંચક% દને આ સપ 
વિનતિ કરીએ છીએ. સત્યં ૧ર પીનાર । . 
હુરજવન કાલિદાસ મહેત 


આ પત્રિકા સુબધમાં ધર્‌ નબર ૪-૧ મેરીન 
લેન ખે'કસ્ટ્રીટ, કોટમાં, આવેલા ભારત-સેવા પ્રીન્ટીંઃ 
પ્રેસમાં, રા. હરજીવન કાલિદાસ મહેતાએ છાપી અઃ 
તેજ સ્થળે પ્રગટ કયું. 


